50 DAHILAN 


50 NDFP 


41 


para ipagdiwang ang 


Isinusulong ng NDFP ang kagalingan 
at kalusugan ng mamamayang Pilipino 
sa pangunguna ng rebolusyonaryong 
organisasyon ng mga manggagawang 
pangkalusugan, ang Makabayang 
Samahang Pangkalusugan (MASAPA). 


Mahalagang papel ang ginampanan 

ng MASAPA sa pag-oorganisa at 
pagpapakilos sa masang Pilipino upang 
masansala ang pagkalat ng virus na 
COVID-19 lalo na sa mga komunidad na 
inabandona ng reaksyunaryong gubyerno. 


